Gwaith ac iechyd yng 
Nghymru 


Er gwaethaf y ffaith bod mwy a mwy o aelwydydd yng 
Nghymru yn dioddef tlodi mewn gwaith, mae yna 
dystiolaeth gref bod cyflogaeth reolaidd sy'n talu'n deg yn 
ffactor hollbwysig o ran cynyddu ffyniant a lleihau tlodi. 


Mae llawer o bobl yn wynebu rhwystrau ychwanegol wrth 
geisio dod o hyd i waith ac aros mewn gwaith. Mae'r rhain 
yn gallu cynnwys diffyg sgiliau a chymwysterau priodol, 
mynediad gwael at drafnidiaeth gyhoeddus a gofal plant 
fforddiadwy, neu reoli cyfrifoldebau gofalu eraill. 


Mae pobl o oedran gweithio sydd ag anableddau neu 
gyflyrau iechyd tymor hir yn llai tebygol o lawer o fod 
mewn gwaith na'r rhai heb anableddau neu gyflyrau 
iechyd. 


Mae'r papur hwn yn pwyso ar dystiolaeth o'r rhwydwaith 
Cyngor ar Bopeth yng Nghymru a ffynonellau eraill. Mae'n 
amlygu rhai o'r heriau mae'r grŵp hwn yn eu hwynebu 
wrth geisio dod o hyd i waith ac aros mewn gwaith. 


cyngor ar | citizens 


advice 


Cymru: bwlch cyflogaeth iechyd ac anabledd 


Mae Llywodraeth y DU wedi ymrwymo i haneru bwlch 
cyflogaeth anabledd o fewn y degawd nesaf. Yn ei rhaglen 
lywodraethu newydd, Symud Cymru Ymlaen 2016-2021, mae 
Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i “ail-lunio cymorth 
cyflogadwyedd”, yn enwedig ar gyfer y rhai sydd bellaf o'r 
farchnad lafur, gan gynnwys pobl anabl. 


Yng Nghymru ar hyn o bryd, dim ond 43% o bobl o oedran 
gweithio sydd ag anabledd neu gyflwr iechyd tymor hir 
sydd mewn cyflogaeth, o gymharu â 79% o bobl nad ydynt 
yn anabl ac nad oes ganddynt gyflwr iechyd’ - bwlch 
cyflogaeth iechyd ac anabledd o 36%. Mae'r bwlch yn 32% 
yn y DU. 


Mae gan 


399,000 Mae 
171,570 o'r 


Mae 69,000 yn 


bobl o oedran ddi-waith ond 


gweithio rhain mewn 
anabledd neu 
gyflwr iechyd 


1 StatsCymru ‘Crynodeb o weithgarwch economaiddyng Nghymru yn ôl 
blwyddyn a statws anabl’ (y flwyddyn a ddaeth i ben ar 30 Mehefin 2016) 


Gall maint y bwlch cyflogaeth iechyd ac anabledd hefyd fod 
yn ddibynnol ar sefyllfaoedd neu amgylchiadau eraill. 


Mae gan Gymru fwlch cyflogaeth iechyd Mae'r bwlch yn fwy ar gyfer pobl ag anabledd neu gyflwr 
ac anabledd o 36% — iechyd nad oes ganddynt lawer o gymwysterau, os o gwbl, 
arabia a'r rhai â chyflyrau penodol, megis problemau iechyd 
ait meddwl neu namau lluosog . 
799 iechyd 
E Anabi 
pert Cyfraddau cyflogaeth yn ôl y math o nam neu gyflwr 
iechyd iechyd a'r math o gymhwyster? 


0% 25% 50% 75% 100% 
% 


£a 


Mewn rhai ardaloedd yng Nghymru, mae'r bwlch yn fwy 


fyth: Corfforol Meddyliol 


53% 37% 


Castell-nedd RCT 


Port Talbot 45% Bj 


Lefel Dim 
Prifysgol cymhwyster 


71% 20% 


Merthyr 
Tudful 


Pen-y-bont 


Yng Nghymru, mae pobl anabl bron i 3 gwaith yn fwy 
tebygol o adael eu gwaith yn ystod y flwyddyn. 


? ‘Diverse disability’, Richard Berthoud, ISER, Prifysgol Essex 
3 Arolwg o'r Llafurlu (LFS), Ch3 2016 ac LFS Ch2 2013, 2014, 2015 


Mae angen mwy o gymorth ar bobl gan y 
system fudd-daliadau a gan gyflogwyr 


Y system fudd-daliadau 

Mae budd-daliadau iechyd ac anabledd yn hollbwysig er 
mwyn sicrhau incwm sefydlog i bobl o oedran gweithio sy'n 
byw gydag anabledd neu gyflwr iechyd tymor hir ac er 
mwyn helpu i dalu costau byw ychwanegol. 


Yn 2015 a 2016, fe wnaeth rhwydweithiau Cyngor ar 
Bopeth lleol yng Nghymru helpu dros 22,600 o bobl gyda'u 
hawliadau Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA) neu Daliad 
Annibyniaeth Personol (PIP), gan gynnwys helpu mwy na 
6,700 o bobl i herio/apelio yn erbyn penderfyniad PIP neu 
ESA. 


Mae delio ag incwm ansicr neu annigonol a achosir gan 
broblemau gyda budd-daliadau ac oedi yn gallu ei gwneud 
hi'n anoddach o lawer i bobl ganolbwyntio ar waith neu 
chwilio am waith, yn enwedig os ydynt yn gorfod ymdopi â 
chyflwr iechyd hefyd. 


Mae sicrhau bod pobl yn gallu cael gafael ar 
fudd-daliadau mewn ffordd ddibynadwy a chyflym yn 
gam cyntaf pwysig i fynd i'r afael â bwlch cyflogaeth 
iechyd ac anabledd. 


Cyflogwyr 

Mae gan gyflogwyr gyfraniad hollbwysig i'w wneud trwy 
sicrhau eu bod yn trin gweithwyr cyflogedig mewn ffordd 
gyfrifol. Mae ein data'n awgrymu bod cleientiaid sydd ag 
anabledd neu gyflwr iechyd yn wynebu gormod o arfer 
gwael a gwahaniaethu gan gyflogwyr”. 


Mae ein data'n dangos bod pobl ag anabledd neu gyflwr 
iechyd sy'n gofyn am help gyda phroblem sy'n gysylltiedig â 
chyflogaeth yn fwy tebygol o fod angen cymorth ar fater yn 
ymwneud â thâl a hawliau neu ddiswyddo o gymharu â 
phobl heb anabledd neu gyflwr iechyd. Mae materion yn 
ymwneud ag absenoldeb salwch, tâl salwch a diswyddo 
annheg yn fwy cyffredin ymhlith y grŵp hwn”. 


Cyfran y cleientiaid â phroblemau yn ymwneud 


â chyflogaeth 
E Cleientiaid 
Tâla hawliau PaR— 31 Uu a bledd 
anable 
neu 
Diswyddo iri, 
Cleientiaid 
PEET heb 
19 anabledd 
neu 
Datrys anghydfod Loo dib 


o 


10 20 30 40 


4 Mae'r ffigurau yn y ddau graff yn seiliedig ar ddata mewnol Cyngor ar 
Bopeth yng Nghymru o 2015-16 

> Mae'r enwau wedi'u newid yn yr astudiaethau achos enghreifftiol er 
mwyn cynnal cyfrinachedd 


Cyfran y cleientiaid â phroblemau 


cyflogaeth penodol 
E Cleientiaid 
a 
Absenoldeb salwch anabledd 
2 neu gyflwr 
iechyd 
Tâl salwch heb 
4 anabledd 
neu gyflwr 
iechyd 
Diswyddo annheg Š 


0 5 10 15 20 


Stori John - Torfaen: 

Mae John yn gweithio i ddarparwr gofal a wrthododd 
wneud addasiadau rhesymol fel y gallai wneud ei waith. 
Roedd y cwmni wedi cyflwyno system 
mewngofnodi/allgofnodi awtomatig. Gan fod gan John 
broblem gyda'i glyw, nid yw'n gallu deall y llais 
awtomatig. 


I gychwyn, dywedodd ei gyflogwr wrtho y byddai'n 
ymchwilio i'r mater ac yn cyflwyno system a fyddai'n 
gweithio iddo fe ond, yn ddiweddarach, dywedwyd 
wrtho na fyddai'n cael unrhyw alwadau oni bai ei fod yn 
defnyddio'r system. O ganlyniad, cafodd ei oriau 
wythnosol eu gostwng o 30-39 awr i gyfartaledd o 6. 
Achosodd hyn anawsterau ariannol difrifol iddo. 


Nododd ymchwil flaenorol gan Cyngor ar Bopeth? hefyd 
broblemau mawr yn y berthynas gyflogaeth ar gyfer pobl 
anabl, yn enwedig os ydynt yn cael eu cyflogi gan fusnes 
bach a chanolig (BBaCh). Mae'r rhain yn cynnwys: 


e cwestiynau iechyd cyn cyflogi 

e_ gofyn am addasiadau ar gyfer cyfweliadau a 
threfniadau gweithio, a chytuno arnynt 

e hygyrchedd y gweithle a'r adeilad 

e diffyg ymwybyddiaeth o addasiadau posibl a 
goramcangyfrif cost addasiadau 

e_ penderfynu a ddylid datgelu cyflyrau penodol, yn 
enwedig cyflyrau anweledig neu rai sy'n gysylltiedig 
â stigma 

e absenoldeb oherwydd salwch. 


Byddai llawer o gyflogwyr, mawr a bach, yn elwa ar fwy o 
wybodaeth, arweiniad a chymorth ar sut i reoli 
gweithwyr cyflogedig â chyflyrau iechyd yn well a 
chynllunio swyddi ar gyfer gweithlu mwy cynhwysol. 


€ Solutions for equality and growth, Cyngor ar Bopeth, Hydref 2015 


Stori David - Sir y Fflint: 

Mae David wedi bod yn gweithio fel plymiwr i'r un 
cyflogwr ers dros 10 mlynedd. Mae newydd ddychwelyd 
i'r gwaith yn dilyn cyfnod o salwch estynedig oherwydd 
problemau iechyd meddwl. Mae'n cymryd 
meddyginiaeth sy'n ei wneud yn gysglyd o hyd. 
Cyflwynwyd achos disgyblu yn ei erbyn ar ôl iddo gael ei 
weld yn cysgu yn ei fan waith. Yn y gwrandawiad apêl, 
gofynnodd am i addasiadau rhesymol gael eu gwneud a 
fyddai'n caniatau iddo gael ei hebrwng i'w apwyntiadau 
gwaith, fel sy'n digwydd ar gyfer rhai o'i gydweithwyr. 
Gwrthodwyd gwneud yr addasiad a chollodd ei apêl. 
Mae hyn wedi cael effaith ddifrifol ar ei hyder. Mae 
David bellach yn ddi-waith ac yn cael anawsterau 
ariannol. Mae ei iechyd meddwl wedi gwaethygu hefyd. 


Mae'r dystiolaeth o rwydweithiau Cyngor ar Bopeth ledled 
Cymru yn cael ei chefnogi gan enghreifftiau eraill o waith 
ymchwil ledled y DU sy'n amlygu sut mae gweithwyr 
cyflogedig anabl yn wynebu'r holl broblemau sy'n wynebu 
gweddill y gweithlu, a llawer mwy. 


Daeth ymchwilwyr i'r casgliad canlynol: 


Stori Jamie - Rhondda Cynon Taf: 

Yn 2014, cafodd Jamie anaf ar ei ymennydd a allai gymryd 4 
blynedd i wella. Mae'n cael goruchwyliaeth feddygol gan yr 
ysbyty. Roedd yn teimlo y gallai weithio'n llawn amser a 
chafodd swydd trwy asiantaeth ar gontract treigl 3 mis. 
Dywedodd wrth ei gyflogwr am ei gyflwr ac amseroedd ei 
apwyntiadau. 

Pan oedd disgwyl i Jamie weithio shifftiau hir o hyd at 12 
diwrnod yn olynol, sylwodd ei dîm meddygol fod ei flinder yn 
effeithio ar ei allu i wella. Aethant ati i ysgrifennu at ei 
gyflogwr i ofyn iddo gyfyngu ei ddiwrnodau gwaith i 5 o bob 7 
diwrnod, gan esbonio'r rhesymau meddygol yn llawn. 
Drannoeth ar ôl derbyn y llythyr, cafodd Jamie ei ddiswyddo 
yn y fan a'r lle gan nad oedd yn gallu gweithio shifftiau llawn 
oherwydd ei salwch. Mae bellach yn chwilio am waith yn 
rhywle arall. Nid yw'n awyddus i hawlio ESA ac mae'n poeni a 
fydd yn gallu cael gwaith yn y dyfodol os bydd yn datgan ei 
gyflwr neu os bydd rhywun yn dod i wybod amdano'n 
ddiweddarach. 


“Un o'r rhesymau pwysicaf pam nad yw 
gweithwyr cyflogedig anabl yn aros neu'n camu 
ymlaen mewn cyflogaeth yw am eu bod nhw'n 
gorfod dioddef pob math o brofiadau negyddol, 
gyda llawer ohonynt yn gallu cael eu holrhain yn 
ôl i'w cyflogwyr, sy'n gwneud eu sefyllfa'n 
annymunol tu hwnt. Mae'r profiadau hyn yn 
cwmpasu pob math o faterion hawliau cyflogaeth 
a rhai mathau eraill o driniaeth wael.” 


'Closing Disability Gaps at Work: Deficits in Evidence and Variationsin 
Experience', Prifysgol Caerdydd (Rhagfyr 2016) 


Beth nesaf? 


Fel rhan o'n gwaith ar ddiogelwch incwm, mae Cyngor ar 
Bopeth yn edrych ar sut i wella'r cymorth ariannol ac 
ymarferol gan Lywodraethau'r DU a Chymru i helpu pobl 
ag anabledd neu gyflwr iechyd sy'n gallu gweithio i ddod o 
hyd i waith ac aros mewn cyflogaeth. 


Mae ein data'n dangos bod angen i gyflogwyr yn ogystal â'r 
llywodraeth ddefnyddio dulliau newydd i helpu pobl i aros 
mewn cyflogaeth. Mae angen i agweddau cyflogwyr a'r 
gymdeithas ehangach newid hefyd. 


Bydd llawer o'r gwaith hwn yn cael ei ddefnyddio i lywio ein 
hymateb i ymgynghoriad Llywodraeth y DU, ‘Improving 
Lives: The Work, Health and Disability Green Paper'. 


Yng Nghymru, bydd Cyngor ar Bopeth Cymru yn parhau i 
weithio yn y maes hwn dros y misoedd i ddod. Mae hyn yn 
cynnwys defnyddio ein tystiolaeth i helpu i lywio'r gwaith o 
roi Polisi Cyflogadwyedd newydd Llywodraeth Cymru ar 
waith, sy'n nodi pobl anabl fel un grŵp sydd angen cymorth 
ychwanegol. 


I gael mwy o wybodaeth am ein gwaith yng Nghymru, 
cysylltwch â Lindsey Kearton, Swyddog Polisi Cymru. 
Lindsey.KeartonCitizensadvice.org.uk. 


citizensadvice.org.uk 


© Cyngor ar Bopeth Chwefror 2017 


Cyngor ar Bopeth yw enw gweithredol Cymdeithas 
Genedlaethol Cyngor ar Bopeth. Elusen gofrestredig rhif 
279057 


